સં- ૨૦૪૯ | 


મહા વદ - ૧૫ | સોમવાર | તા.ઃ 


૨૦.૦૨.૨૦૨૩ | 502 [૫૦. 


ને 
શ્રીઅખિલ ભારતીય કચછ હી 
કડવા પાટીદાર સમાજ, 


ન 


11 12 [1 
કઈ 


830 13/. 


: 1033 | [0080.: 4-91 7801877774, 4-91 7718977774 | 5૩1411 ઉં1ત 10241111૯0 ૪૬1 11.€૦।1 


સાનાતની મર્વ ના ગોરવ કાજે શળાનાદ અને 
શતાબ્દી મહોત્સવનું આગોતઝું આમંત્રણ 


કોલકતા સમાજમાં થયો સનાતની 
ગોરવ નો શંખનાદ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સનાતન સમાજ પ્રેરિત મધ્યપ્રદેશ ઝોનની સનાતની 
ગૌરવ શંખનાદ યાત્રાનું પાંચમા ચરણમાં શ્રી કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ (ધાર રોડ) સમાજ 
ઇન્દોરના તત્વાધાન 19/2/23 નું સંપન્ન થયું. તેમાં 
સ્થાનિક સમાજ સાથે કેન્દ્રીય સમાજના મહામંત્રી 
પુરષોત્તમ ભગત, મધ્ય ખંડ પ્રભારી ધીરજભાઈ 
ભાવાણી, મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણી (મુંબઈ) મધ્ય ખંડ સહ 
પ્રભારી ખેતસીભાઈ રવાણી (નાસિક), મહિલાસંઘ 
મહામંત્રી રમિલાબેન રવાણી, મધ્યપ્રદેશ ઝોન પ્રમુખ 
હરીભાઈ પોકાર, મહામંત્રી ગોવિંદભાઈ પેથાણી, 
યુવાસંધ મધ્યપ્રદેશ રીજીયન ચેરમેન જગદીશ 
નાકરાણી સભામાં ઉપસ્થિત રહેલ. 

સૌ પ્રથમ પોથીયાત્રા અને શંખનાદ સાથે 
પધારેલ મહેમાનોનું કુમકુમ તિલક કરી સભા મંડપમાં 
સ્થાન આપેલ. ઈન્દોર દિ રોડ) સમાજની બાલિકાઓ 


દ્વારા સુંદર સ્વાગત ગીત પર નૃત્ય તથા મહિલા 
મંડળની બહેનો દ્વારા સનાતની સૂત્રોના સુવાક્યોની 
આકર્ષક ઝાંખીની પ્રસ્‍તુતી આપેલ. 

(ધાર રોડ) ઇન્દોર સમાજના સહમંત્રી, 
નરશીભાઈ રામાણીએ અતિથિઓ ને મંચાસીન કરાવ્યા 
અને સમાજના સભ્યોથી સ્વાગત કરાવ્યા બાદ 
સમાજના મહામંત્રી ભીમજીભાઈ જાદવાણી ઇન્દોર શહર 
અને ધાર રોડ પાટીદાર સનાતન સમાજ ઇન્દોરની 
જાણકારી આપી. 

મધ્ય પ્રદેશ ઝોન મહામંત્રી ગોવિંદભાઈ 
પેથાણી દિવાળી બોનસ રુપે ૨૫૦/- આપવા બાબત 
જણાવ્યું કે આ રકમ નો ઉપયોગ શ્રીસમાજ કોઈ પણ 
આપદા આવે જેવા મોટા મોટા સહયોગાત્મક કાર્યો માટે 
કરે છે. 

ભૂમિ દાન માટે આવ્હાન કરેલ ઝોન 
પ્રમુખશ્રી હરિભાઈ પોકારે સ્વાગત ભાષણ આપ્યું. 

અખિલ ભારતીય મહામંત્રી પુરષોત્તમ 
ભગતે પોતાના ઉદબોધનમાં કહ્યું કે સ્વચ્છતામાં પ્રભૂતા 


છે આપણી સમાજ ઉપર સંતો ની અસીમ કૃપા છે. 


મધ્ય ખંડ પ્રભારીશ્રી ધીરજભાઈ 
ભાવાણીએ જણાવ્યું કે અત્યાર સુધી બંધારણમાં,18 
નિયમો હતા હવે 25 નિયમો નું પ્રાવધાન પ્રસ્‍તાવિત છે. 
100 વર્ષ પૂર્વ કરાચીમાં પ્રથમ અધિવેશન બાબત 
બતાવ્યું. સનાતની મૂલ્યો ત્રષિ પરંપરા થી ટકશે. 
આપણા વડીલોએ આપણા સમાજને સનાતની 
બનાવવામાં ઘણુ જ બલીદાન આપ્યો છે. આપણી 
સનાતની સંસ્કૃતીને માટે વડીલોએ જે સૂચન કર્યું છે 
તેના પર ચાલવું આપણી જવાબદારી છે. 

મઘ્ય ખંડના સહ પ્રભારી, ખેતશીભાઈ 
રવાણી અધિવેશનની કેમ જરૂર પડી વિષય માં 
બતાવ્યું..2010 પછી 97 ટકા લોકો સનાતની બન્યા છે. 

મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણીએ જણાવ્યું કે શ્રીસમાજ 
દ્વારા ચાલતી વિવિધ સમિતિઓ અને યોજનાઓની 
મહત્વની વિસ્તૃત જાણકારી આપી આપણી ૩૪૧૮ 
યોજના હવે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન માં સ્વીકારેલ છે. 
શીગ્ર શુરૂ કરશે. 

દિલીપભાઈ પોકાર હરદાએ યુવાસંઘની 
વિભિન્ન યોજનાઓ બતાવેલ. યુવા ઉત્કર્ષ સમિતી દ્વારા 
ઉડાન મિશન અભિમન્યુ, માતૃ પિતૃ વંદન યોજના વિષે 
બતાવેલ. 

મધ્ય પ્રદેશ ઝોન પ્રમુખશ્રી હરિભાઈ પોકારે 
જણાવ્યું કે શ્રીસમાજના કર્ણધારો આપણા આંગણે 
આગોતરા આમંત્રણ આપવા શા માટે આવ્યા છે? આ 
વાત વિસ્તારમાં સમજાવી. 

યુવાસંધ મધ્યપ્રદેશ રીજીયન ચેરમેન 
જગદીશ નાકરાણીએ શ્રીસમાજ શતાબ્દી મહોત્સવના 
કાર્યક્રમની સમ્પૂર્ણ જાનકારી આપી અને મહોત્સવની 
વિભિન્ન સમિતિઓ વિષે બતાવ્યું. 

અખિલ ભારતીય મહિલાસંઘના મહામંત્રી 
રમિલાબેન રવાણી એ રિદ્ધિ સે સમૃદ્ધિ યોજના બારામા 
માહિતી આપી ને મહોત્સવ માં આવવા માટે આહ્વાન 
કરેલ. એમ.પી.ઝોન મહિલાસંઘના પ્રમુખ શ્રીમતી 
વસંતાબેન વેલાણી એ પ્રાસંગિક પ્રવચન આપ્યું 
ત્યારબાદ મુક્ત મંતવ્યોમાં યુવાસંઘ પૂર્વ સભ્ય 


ભગવાનદાસ લીંબાણી , નવલખા સમાજના પ્રેસિડેન્ટ 
અને એમ.પી.ઝોનના ઉપાધ્યક્ષ ભીમજીભાઈ પોકારે 
વિચારો રાખેલ. 

ત્યારબાદ આયોજિત શતાબ્દી મહોત્સવની 
આમંત્રણ પત્રિકા સ્થાનીય સમાજને આપવામાં આવેલ. 
ત્યારબાદ સર્વેનો આભાર અને સ્મૃતિ ચિન્ડ આપવા 
માટેની કાર્યવાહી ધાર રોડ સમાજ ઇન્દોરના મહામંત્રી 
ભીમજીભાઇ જાદવાણીએ સંપન્ન કરેલ. 

આજના કાર્યક્રમ દરમિયાન શ્રીસમાજની 
ડાક્યૂમેન્ટરી ફિલ્મ બતાવવામાં આવી અને ઝોનની 
અન્ય સમાજોને આગોતરા આમંત્રણની પત્રિકા 
આપવામાં આવી. કાર્યક્રમના અંતે મહેન્દ્ર સેંગાણીએ 
ઉપસ્થિત સર્વેનો સનાતનની ગૌરવ ની પ્રતીતિ 
અવિરત ગર્વ સાથે રહેવા માટે સપથ અપાવેલ. 


કતારગામ વિસ્તાર સુરતમાં બોક્ષ ક્રિકેટ 
ટેન મેન્ટ 


તારીખ 10, 11 અને 12 ફેબ્રુઆરીના 
જ્યોતિ બોક્ષ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ જહાંગીરપુરા સુરત 
ખાતે શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન યુવક 
મંડળ સુરત પ્રેરિત કતારગામ ઝોન આયોજીત 
કતારગામ એકતા બોક્ષ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 2023 નું 
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 
આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાઈઓની 12 ટીમ 
અને બહેનોની 04 ટીમે ભાગ લીધો હતો. 10 
ફેબ્રુઆરીના સાંજે 6:30 કલાકે ઓપનિંગ સેરેમની 
કરવામાં આવી જેમાં સુરત સમાજના પ્રમુખશ્રી 
ઝવેરભાઈ રામાણી સુરત સમાજના ટ્રસ્ટીશ્રી 
કાંતિભાઈ સાંખલા સુરત સમાજના મંત્રી 
રમણીકભાઈ છાભૈયા, યુવક મંડળના ઉપપ્રમુખ 
દિનેશભાઈ સાંખલા દક્ષિણ ગુજરાત મહિલાસંઘ 
ઝોન પ્રમુખ શ્રીમતી નર્મદાબેન સેગાણી, સુરત 
મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી દમયંતીબેન 
ભાવાણી, મહામંત્રી મંજુલાબેન મૈયાત ના હસ્તે 
ટુર્નામેન્ટની ટ્રોફીનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું 
હતું.. 
ટુર્નામેન્ટના મુખ્ય સ્પોન્સર શ્રી, 
ઝવેરભાઈ રામાણી અને શ્રી લાલજીભાઈ 
ભીમજીભાઇ સાંખલા હતા ટુર્નામેન્ટના રનર્સ અપ 
સ્પોન્સર શ્રી હસમુખભાઈ શામજીભાઈ ઠાકરાણી 
અને મેલ પ્લેયર ઓફ ધ સીરીઝ સ્પોન્સર શ્રી 
દાનાભાઈ હિરજીભાઈ લીંબાણી અને ફીમેલ 
પ્લેયર ઓફ ધ સીરીઝ સ્પોન્સર કરસનભાઈ 


બીલીમોરા સમાજ નું આવનાર સમય 
નું ગૌરવ કહી શકાય એવી કર્તવ્ય કરે એવા 
બીલીમોરા સમાજની દીકરી ખુશ્બૂ શૈલેષ માંકણી, 
રિલેક્સ મેડિકલવાળા, એ જાન્યુઆરી 23 માં 
ઓરો યુનિવર્સિટી તરફ થી નેશનલ લેવલ પર 
વૈદિક કૂકિંગ માં ભાગ લીધેલ હતો. 

વૈદિક કૂકિંગ માં એમણે ચૂલા ઉપર 
માટી ના વાસણ માં વાનગી બનાવવાની હોય છે. 

આ કોમ્પિટેશન માં ખુશ્બુ બેને બીજો 
નંબર મેળવી ને પોતાની યુનિવર્સિટી, સમાજ અને 
પોતાના કુટુંબ નું નામ રોશન કરેલ છે. 

બીલીમોરા સમાજ, યુવક મંડળ અને 
મહિલામંડળ ખુશ્બુબેન ને અભિનંદન ન 
અને ગર્વની લાગણી અનુભવે છે. ય 


પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી હતા.. 

ફાઇનલ મેચમાં ફટાકડાની સાથે બે 
ટીમો ની એન્ટ્રી કરવામાં આવી હતી ભાઈઓની 
ફાઇનલ મેચ ગાયત્રી ટિમ્બર્સ અને મહાલક્ષ્મી 
ટીમ્બર્સ વચ્ચે રમાઈ હતી જેમાં ગાયત્રી ટિમ્બર 
વિજેતા બની હતી. ફાઇનલ મેચમાં જીગર 
માંકાણી મેન ઓફ ધ મેચ થયા હતા અને મેન 
ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ નો એવોર્ડ સમિત માકાણીને 
મળ્યો હતો બેસ્ટ બેસ્ટમેન નો એવોર્ડ સમિત 


માકાભોે મળ્યો હતો બેસ્ટ ધરની ટ્રોફી 
હિતેશભાઈ વાસાણીને મળી હતી.. 

-બહેનોની ફાઇનલ મેચ શ્રીકૃષ્ણાયન 
અને તુલસી એજલસ વચ્ચે રમાઈ હતી તેનામાં 
શ્રીકૃષ્ણાયાન વિજેતા થઈ હતી. આ ફાઇનલ 
મેચમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ વર્ષાબેન રૂડાણી થયા 
હતા અને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ પણ વર્ષાબેન 
રૂડાણી થયા હતા બેસ્ટ બેટ્સમેન નો એવોર્ડ 
વર્ષાબેન રૂડાણી ને મળ્યો હતો બેસ્ટ બોલરની 
ટ્રોફી ભૂમિકાબેન ભાવાણી ને મળી હતી. 

આ ત્રણ દિવસની મેચનો વડીલો 
ભાઈઓ બહેનો અને નાના બાળકોએ ખૂબ જ 
આનંદ માણ્યો હતો આ કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન 
પ્રતિકભાઈ ભાવાણી એ કર્યું હતું કાર્યક્રમના 
અંતમાં સૌ ભોજન લઈને છુટા પડ્યા હતાં.. 


110111 [101011 


5૮0 


શિવરાત્રી નાં બડવાહ આશ્રમ માં શિવ પૂજા 


બડવાહ આશ્રમ માં ભારતી દીદી અને 
તમામ ટ્રસ્‍ટગણ મહા શિવરાત્રિ નાં શિવ પૂજન 
કરવામાં આવેલ. આ કાર્યક્રમ માં ઔરંગાબાદ થી 
નીતિન નાકરાણી, નાસિકથી પ્રદીપ માવાણી, 
ઈન્દોર થી હરિભાઈ, અમરાવતી થી ધીરજભાઈ 
ભાવાણી, મુંબઈ થી મહેન્દ્ર સંઘાણી અને અન્ય 
યુવા કાર્યકરો આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેલ.. મોડી 
રાત સુધી શિવજી ને રીઝવવા તમામે પ્રયાસ કર્યા 
છે.. 


(તસવીર : મિતેશ બંગવ હા દડ 


1... ટે તી પ્રે 


કલકત્તા સમાજવાડી માં ગત રોજ 
સનાતનની ગૌરવ સંખનાદ સમય સર 3:00 
વાગે શરૂ થઈ ગયો છે, જેમાં કેન્દ્રીય સમાજ 
દ્વારા સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ, સનાતની 
ગર્વ નો ગૌરવ કાજે શંખનાદ પ્રસંગ નિમિત્તે, 
શંખનાદ સાથે તેમજ પધારેલ કેન્દ્રીય ટીમનું 
સ્વાગત ગીત, આરતી થી શુભ શરૂઆત 
કરવામાં આવી. આ સભામાં સમાજના 
આગેવાનો દ્વારા સમાજીક, વર્તમાનના ચાલુ 
કાર્યો અને ભવિષ્યની યોજનાઓ બાબતે 
પોતાના વિચારો રખાયા તેમજ સમાજીક 
વિષયે બનાવેલ ડોક્યુમેન્ટરીઓનુ પ્રોજેક્શન 
કરવામાં આવ્યું, તેમજ ખુલ્લા મંચ પર 
સમયની મર્યાદા સાચવી વિચારોનુ આદાન- 
પ્રદાન થયું. 


4316625 સમાજનાં પ્રમુખશ્રી 

અબજીભાઈ કાનાણી, મુંબઈ 

ટ્રસ્ટીશ્રી નાનજીભાઈ રામાણી, રાયપુર 

પુર્વ ટ્રસ્ટીશ્રી ધનજીભાઈ છાભૈયા, બેંગ્લોર 

પુર્વ ખંડ પ્રભારી શંકરલાલ રવાણી, જયપુર 

પુર્વ ખંડ સહપ્રભારી ખીમજીભાઈ પોકાર, રાયપુર 
પુર્વ ખંડ સહપ્રભારી ભરતભાઈ માવાણી, રાયપુર 
મણીલાલ ડાયાભાઈ પોકાર, રાણાઘાટ 
ગંગાસાગર કાઉન્સિલ પ્રતાપ છાભૈયા,સુરત 
ગંગાસાગર કાઉન્સીલ સેક્રેટરી મુકેશ છાભૈયા 


પશ્ચિમ કરછ ઝોન સમાજ, મહિલાસંધ, 
યુવાસંઘની સંયુક્ત મિટિંગ ઝોનના પ્રમુખશ્રી રતનશીભાઈ 
ભીમાણી ના અધ્યક્ષ તા:-19/02/23 ના રોજ નખત્રાણા 
પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન ખાતે મળેલ. 

આ મિટિંગમાં "સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ" 


કાર્ય ને વેગવંતુ કરવા 
આવેલ. 


માટે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં 


આજની સભામા શ્લોક બોલાવીને શરૂઆત 
ઝોનના મંત્રી મુકેશભાઈ ઉકાણી દ્વારા કરાવવામાં આવેલ. 
આજની મિટિંગમાં સ્વાગત પ્રવચન ઝોનના 
ઉપપ્રમુખ, કિશોરભાઈ નાયાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ. 
આવેલ પત્રનું વાંચન ઝોનના મંત્રી, 
નરશીભાઈ પોકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ. 

"સનાતની ગૌરવ શંખનાદ કાર્ય અંગે યાત્રા" 
ની માહિતી પ્રવક્તા શાંતિલાલ નાકરાણી દ્વારા આપવામાં 
આવેલ. તે અંગે સભામાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવેલ. 

"અતી થી દેવો ભવ" અને ઉતારા વ્યવસ્થા 
અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી તેમજ આવેલ પત્રોની સમિક્ષા 
ઝોનના મહામંત્રી છગનભાઇ ધનાણી દ્વારા આપવામાં 
આવેલ. 

સ્વયંસેવક અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી યુવાસંઘ 
કરછ રીજીયન ચેરમેન શાંતિલાલ નાયાણી દ્વારા 
આપવામાં આવેલ. દરેક યુવક મંડળના સભ્યો ઉત્સાહભેર 
સ્વયંસેવક તરીકે પોતાના નામ નોંધાવા માટે આજની 
મિટિંગમાં આહ્દાન કરતાં ખાસ ઉપસ્થિત રહેલ. 

"અતિ થી દેવો ભવ" માટે બહેનો વધુ ને વધુ 
સહયોગ આપવાની અપીલ મહિલાસંધ મંત્રી ઉર્મિલાબેન 


તા.૧૮-૦૨-૨૦૨૩ ના રોજ શ્રી 

બદલાપુર મહિલા મંડળ દ્વારા શ્રી કચ્છી કડવા 
પાટીદાર સમાજ બદલાપુર (મુંબઈ) નું યાદગાર 
સફળ આયોજન કરવા માં આવ્યું હતું. 

મહિલા મંડળ નાં પ્રમુખ ઊર્મિલાબેન 
લીંબાણી અને મહામંત્રી લીલાબેન ધીરજ 
નાકરાણી એ માત્ર 03 જ દિવસની અવધિમાં ૮૫ 
પ્રવાસી જનસંખ્યાને ધ્યાન માં રાખીને બે ટ્રાવેલ્સ 
બસની વ્યવસ્થા કરેલ હતી. 

તા ૧૮/૦૨/૨૦૨૩ નાં મહાશિવરાત્રી 
નાં ભગવાન ભોલેનાથ નાં દર્શન નાં લાભાર્થે આ 
ધાર્મિક પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 

સવારે 6.00 વાગ્યે પ્રવાસ માં જવા 
માટે રવાના થયેલ હતા. સવારે સર્વે યાત્રી 
વહેલા આવેલ હોવાથી સર્વે યાત્રિકો માટે મહિલા 
મંડળ નું ચા પાણી અને નાસ્તા ની સારા માં સારી 
વ્યવસ્થા રાખવા માં આવી હતી. 

કર્જતથી ઉપડ્યા બાદ શ્રી ગણપતિ 
ગજાનંદ બાપાનાં દર્શન માટે મહાડ 
શ્રીઅષ્ટવિનાયક ગણપતિ નાં મંદિર પહોંચ્યા 
હતા. સર્વે યાત્રિકોને દર્શન કરી ને ત્યાં થી શીરડી 
સાઈબાબાપુના જવા રવાના થયેલ હતા. 

બસ માં ભગવાનશ્રી લક્ષ્મી નારાયણ 
અને માં ઉમિયાંજી ની આરતી કર્યા બાદ હનુમાન 
ચાલીસા નું પઠન અને ભજન કીર્તનને સ્તુતિ 
આરાધના કરતાં કરતાં આળંદી જલારામ મંદિર 
પહોંચ્યા હતા . અહીંયા બપોર નો સમય થયો 
હોવાથી જલારામ બાપાનાં દર્શન કર્યા બાદ બાપા 
નાં મંદિર માં યાત્રી ગણને જમવાનું આયોજન 
કરવા માં આવેલ હતું. 

મહા શિવરાત્રી હોવાથી જમવા માં 
ફરાળી ભોજન ની વ્યવસ્થા કરવા માં આવી હતી. 

બપોર નાં આરામ કર્યા બાદ 

સંગમનેર ત્રિવેણી સંગમ શત્રપતી શિવાજી 
મહારાજનાં પિતાશ્રી સંભાજી મહારાજની 
સમાધિનાં દર્શન કરવા ગયેલ. અહીંયા 
ભોલેનાથનાં ભવ્ય મંદિર આવેલ હતું અને 03 
નદીનાં સંગમ નાં દર્શન લીધા હતાં. 

અહીંયા થી શ્રી તિરુપતિ બાલાજી પુના 
જવા નીકળ્યા હતા . 


ડાયાણીદ્વારા કરવામાં આવેલ. 
ઝોનના પ્રમુખશ્રી, સનાતની શતાબ્દી 

મહોત્સવના વાઈસ ચેરમેન રતનશીભાઈ ભીમાણી 
આજની મિટિંગ માં પાતાનું ઉદબોધન આપતા જણાવેલ કે 
સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ આપણા આંગણે હોતા 
આપની સૌની વિશેષ જવાબદારી હોતા ઝોનની દરેક ધટક 
સમાજો, યુવક મંડળ, મહિલા મંડળ તન,મન,ધન થી 
સહયોગ આપી મહોત્સવને ભવ્યતિભવ્ય બનાવવા માટે 
આહ્વાન કરેલ. 

આજની સભામાં મહોત્સવ અંગે પોતાના 
વિચારો આપતા શાંતિલાલ નાકરાણી (કોટડા.જી, 
શંકરભાઈ કાનાણી (વિરાણીમોટી), મંગલભાઈ કેશરાણી 
(નખત્રાણ।), મિતેશકુમાર સાખલા (નખત્રાણા), 
પ્રતાપભાઈ સુરાણી (નખત્રાણ)), હરિભાઈ ઘોળુ 
(નાગલપર), કરમશીભાઈ પોકાર (જીયાપર), અંબાલાલ 
પારસીયા (મથલ), હસમુખભાઈ નાકરાણી (મંજલ), 
રવિભાઈ વાલાણી (વેરસલપર), ધીરજભાઈ ભગત 
(વિથોણ), મનસુખભાઈ ભીમાણી (દેવપર), જીવરાજ 
રામાણી (રામપર .રોહા), ડાયાભાઇ રૂડાણી (દેવીસર) 
નિતીનભાઇ રૂડાણી (ઘડુલી), રાજેશભાઈ સાખલા 
(નાગવીરી), રાજેશભાઈ સાખલા ત/નેત્ર), નવિનભાઇ 
પારસીયા (નાનાઅંગિયા) જેન્તીભાઇ (સાયર), 
અંબાલાલ સાખલા (સાગનારા) વગેરે પોતાના વિચારો 
આપેલ. 

આજની સભાનું સંચાલન ઝોનના પ્રવક્તા 
શાંતિલાલ નાકરાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ. આજની 
મિટિંગની આભાર વિધિ ઝોનના ખજાનચી તુલસીભાઈ 
પોકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ. 

આજની મિટિંગ ઝોનના હોદ્દેદારો, પ્રતિનિધિ, 
મહિલાસંધના હોદ્દેદારો, યુવાસંઘ કરછ રીજીયન હોદ્દેદારો 
પશ્વિમ કરછ મહિલાસંધના હોદ્દેદારો, ઝોનમાં આવતી દરેક 
ઘટક સમાજો, યુવક મંડળ, મહિલા મંડળ ના પ્રમુખશ્રી, 
મહામંત્રીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. 


તિરુપતિ માં ભગવાન વેંકટેશ બાલાજી 
નાં દર્શન કરીને મંદિર નાં પરિસર માં સુંદરતા ને 
માણવા માં આવેલ. 

સાંજ નો સમય થઈ જવાથી બાલાજી 
મંદિરમાં મહિલા મંડળ દ્વારા સાંજનાં ભોજન ની 
વ્યવસ્થા કરવા માં આવી હતી. 

આમ તિરુપતિ બાલાજી થી પ્રવાસ નું 
સમાપન કરી ને બદલાપુર પરત આવ્યા હતા. 

આ પ્રવાસને સફળ બનાવવા માટે 
બદલાપુર નાં યુવક મંડળનાં પ્રમુખ અશોક 
પોકાર અને મહામંત્રી રિતેશ પોકાર તરફ આર્થિક 
સહયોગ આપવા જણાવેલ હતું. 

આ ભવ્ય આયોજન માટે સંખ્યા 


નોંધણી તેમજ ફંડ માટેમહિલા મંડળ નાં ખજાનચી 


શારદાબેન જબુઆની અને નવલબેન 
રામજીયાણી, ઉર્મિલાબેન લીંબાણી, પુજા પોકાર , 
રેખાબેન સેંઘાણી , ઊર્મિલા રંગાણી આબધીજ 
કાર્યકર્તા બહેનો એ ખુબ જ મહેનત કરી હતી. 
બસ માં બધા યાત્રિકો માટે ની કેળા - બટેટા 
વેફર, ચીક્કી, તલ નાં લડવા , ચોકલેટ અને 
બિસ્લેરી પાણી અવિરત ચાલુ રાખવા માં 
આવેલ હતું 

આ પ્રવાસને સહયોગ આપવા માં માટે 
સમાજ નાં ઉપપ્રમુખ મગનભાઈ પોકાર , 
મહામંત્રી ભરતભાઈ સેંઘાણી , માજી મંત્રી 
મોહનભાઈ વાસાણી, સમાજ સ્થાપક વડીલ 
બાબુભાઈ સુરણી, મગનભાઈ મકાની આમ 
સમાજ નાં આગેવાનો પણ યાત્રા માં જોડાયા 
હતાં. 

આમ બદલાપુર મહિલા મંડળ દ્વારા 
ટૂંક સમય બહુ જ ભવ્ય આયોજન કરવા માં 


આવ્યું હતું. 


સુરતમાં મા ઉમિયાના દિવ્યરથનું ભવ્ય સ્વાગત 


મોટી સંખ્યામાં કડવા પાટીદાર સમાજના લોકો દ્વારા દિલ્યરથતા વધામણાં : એ, કે, રોડના ઉમિયાધામ ખાતે દિલ મારતી સેદિત વિવિધ કાર્યક્રમો થયા 


કડવા પાટીદાર પરિવારો મા ઉમિયાના 
રથની શોભા યાત્રામાં ધજા પતાકા 
સાથેજોડાયા હતા. માં ઉમિયાનો રથ 
પાટીદારોના પાટનગર અમદાવાદમાં સાગવાડી થી વરાછા માનગઢ ચોક 
જગતજનનીમાં ઉમિયાના વિશ્વ અનેત્યાંથી વરાછા સ્થિતમાં ઉમિયા 
કક્ષાના મંદિરનું નિર્માણ કરવાના મંદિર ખાતે પ્રસ્‍થાન કર્યું હતું માર્ગમાં 


પાટીદારોની વૈ[શ્વક સંસ્થા આવશ્યુંહતું 


માતાજીની આરાધના ના ભાગરૂપે 
રાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં 


કામરેજ નજીક સાગવા1યી દિવ્ય 
રથની શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી 
હતી સેકડો કડવા પાટીદાર પરિવારો 


કચડી આ ઉપર સાંત સુર સત સ્થિત વિશ્વ 
ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ 

રેશભાઈ પરવર રીયા તેમજ મંત્રી 
સુરેશભાઈ પટેલ. આજના કાર્યક્રમના 
સંયોજક પુર્વધારાસભ્ય વિવેક પટેલ, 
પીયુષ પટેલ , જગદીશ પટેલ સહિતના 


ઉમિયાના વરાછા સ્થિત મંદિર ખાતે 
દિવ્ય રથનું પ્રસ્થાન થતાં માનવ 
કીડિયારુ કુળદેવીના સ્વાગત માટે 
ઉમટી પડ્યું હતું અને ત્યારબાદ 
ઉમિયાધામ ખાતે દિવ્ય આરતીનું 
આયોજન કર વામાં આવ્યું હતું. 


ભાગરૂપે* વિશ્વ ઉમિયા દિવ્ય રથ' નું અનેક સ્થળોએ મા ઉમિયા ના રથનું વાહનો, ટેમ્પાઓ તેમજ બાઈકરેલી મંદિરન તેમજ આગેવાનો તમામ આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્રા હતા 
પરિભ્રમણ આજે સુરતના કામરેજ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું ઉમિયા સ્વરૂપે મા ઉમિયાના દિવ્ય રથની પૈકી અમદાવાદથી વિશ્વ ઉમિયા અને વરાછા સ્થિત ઉમિયા મંદિરે 
નજીકસાગવાયથીસુરતમાંઆગમન મંદિરે મહા દિવ્ય આરતી અનેપ્રસાદનું શોભા યાત્રા નમતી પહોરે વરાછા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ 1.એન.ગોલ, હોદેદારોએ સામૂહિક દિવ્ય આરતી 
થ્યુંહતુંઅનેસેકડોની સંખ્યામાં સમસ્ત આયોજન થયું હતું અને રાત્રે માનગઢ ચોક ખાતે પહોચી હતી. માં તેમજ ફાઉન્શનના મંત્રી દામોદરભાઈ ઉતારી ધન્ય બન્યા હતા 


માતાજીનો દિવ્ય રથ ૫૦ દિવસ 
શહેર- જિલ્લામાં પરિક્રમણ કરશે 


દિ રથના આયોજકોના જણાવ્યા મુજબ દિવરથનું 
વિવિધ સોસાયટીઓના વિસ્તારોમાં પરિકમણ કરવામાં 
આવશે જેમાં વિવિધ સંસ્થાઓ અને સોસાયટીઓ તેમજ 
વેપારી મિત્રો સહિતના નગરના અગ્રણીઓ તથા ગ્રામ્ય 
વિસ્તારોમાં વસતા સમસ્ત કડવા પાટીદાર પરિવારો દ્વારા 
રથનું ભવ્ય સ્વાગત કરવાની સાથે કાર્યક્રમનું આયોજન 
કરવામાં આવશે. સુરત શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ૧૭ 
દિવસ અને જિલ્લામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ૩૩ દિવસ દિવ્ય 
રથ પરિકરમણ કરશે અને આગામી ૨ ૩ મી ફેબ્રુઆરીએ 
ડીડોલી સ્થિત ઉમિયા માતાજી મંદિરે વિશાળ કાર્યક્રમનું 
આયોજન કરવામાં આલું છે. તેમજ સુરત શહેર-જિલ્લાની 
સમસ્ત કડવા પાટીદાર સમાજની એક વિશાળ જાહેરસભા 
યોજાશે. રથના પરિબ્રમણથી જગતજનની ઉમિયા મા 
પ્રત્યેની લોકોમાં દિવ્ય ચેતના જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ 
હોવાનું કાર્યક્રમના સંયોજકોએ જણાવ્યું હતું. 


ય... 


અમદાવાદથી વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા નીકળેલો મા 3મિયાનો દિવ્યરથ રવિવારે સુરત શહેરમાં પહોંચ્યો હતો. દિવ્યરથનું શહેરના મેયર હેમાલીબેન વાવતા સહિત કડવા પાટીદાર સમાજના લોકોએ મોટી સંખ્યામાં ભવ્ય સ્વાગત ક્યું હતું. 


ધોરણ નવમાં ભણતી ત્રણ દીકરીઓ મારા 
સેમિનાર પછી ચોથા માળેથી મારી પાછળ પાછળ 
આવી: સર...એક ટહુકો ઊઠ્યો: બોલો બેટા.- એક વાત 
કરવી છે સર.- હા જી.- સર, દોસ્તી બહુત બુરી ચીજ હૈ...- 
એ દીકરીની આંખો ભીની થવા લાગી. સાથેની બંને 
દીકરીઓએ એ જ સૂર પૂરાવ્યા. એકે કહ્યું: સર, ઈસ તરફ 
જ્યાદા ધ્યાન દેતે હૈં, તો ઉસ તરફ સે થપ્પડ પડતી હૈ! 
ઔર ઉસ તરફ જ્યાદા ધ્યાન દેતે હૈં, તો ઈસ તરફ સે 
થપ્પડ પડતી હૈ... 

દોસ્તી જેવા મૂલ્યને માટે આ પેઢી નફરત 
કરતી થઈ ગઈ છે? વહાલ મેળવવા જતાં વેવલાઈના 
રસ્તે ચડીને પછી દર્દના માર્ગે દોડવાની મજબૂરી આવી 
ગઈ છે? બહુ સસ્તો શબ્દ બનાવી દેવાયો છે: પ્રેમ... 

ઉત્તર ભારતનો સુરતમાં રહેતો એક 
પરિવાર અને તેની ધો. 10માં ભણતી એક દીકરી 
આવીને કહે છે કે સોશિયલ મીડિયા ઉપરથી મારા 
ફોટાનો સ્ક્રીનશૉટ લઈને 22 વર્ષનો, સોસાયટીમાં રહેતો 
એક છોકરો મને સતત પરેશાન કરતો રહે છે. હું પપ્પાને 
કહી શકું તેમ નથી. જો કહું તો મારો જ વાંક આવે. 
તેમના ગુસ્સાનો મને એટલો ડર છે કે ક્યારેક મરી 
જવાના વિચાર આવે છે...એ છોકરાથી બચવા મારે શું 
કરવું? 

આ બાળકોને એસ.વી.એન.આઈ.ટી.ના 
પાસઆઉટ બંસીધર ગોંડલીયા પાસે લઈ જવા જોઈએ. 
તેના ખેડૂત પિતાએ હીરાના સામાન્‍ય કારીગર તરીકેની 
કારકિર્દી શરૂ કરી હતી. પણ કોરોનાએ નાની ઉંમરમાં 
પિતાની જિંદગી સમેટી લીધી. "બસ, ભણવું એ જ મારે 
માટે વેલેન્ટાઇન હતું. મજૂરી કરતી મારી માતા અને 
મને ઈમોશનલ સપોર્ટ આપનાર મારી બહેન જ મારા 
માટે વેલેન્ટાઈન હતાં. હું દુઃખમાં ડૂબવાને બદલે 
ભણવામાં ડૂબી ગયો, અને આજે પ્રોગ્રામર તરીકે 
સેમસંગ કંપનીએ મને 20 લાખનું પેકેજ ઓફર કરી દીધું 
છે. મારા પપ્પા આ જોવા માટે હયાત હોત તો કેટલું 
સારું..!' સતત એક ફોકસને કારણે સફળ બનેલા એ 
દીકરાની આંખોમાં પિતા માટેના પ્રેમનો સમુદ્ર લહેરાય 
છે.. 

અને જરા મર્સિડીસ કંપનીના રિસર્ચ એન્ડ 
ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હજુ હમણાં જ 10 લાખના 
પેકેજ સાથે જોડાયેલી આ દીકરીને મળો. નામ છે 
કિલાપાર્થી મલ્લિકા. તેના પિતાએ તો સાધારણ ફી 
ભરીને આઈ.ટી.આઈ.માં જોડાવા માટે જ આગ્રહ કર્યો 


ઈતિહાસના પાને 
મિઝોરમને પૂર્ણ રાજ્ય તરીકેનો દરજ્જો 


મિઝોરમ ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલાં ૪ 
રાજ્યો પૈકીનું એક છે . આ રાજ્યનું વહીવટી પાટનગર 


હૈ | એઝવાલ નગર ખાતે આવેલું છે. ત્યાંની મુખ્ય ભાપાઓ 

ડની મિઝો અને અંગ્રેજી છે. મિઝોરમમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ 

૮૯% જેટલું ઊંચું છે, જે ભારતમાં દ્વિતીય સ્થાને આવે 

| છે. મિઝોરમ એક પર્વતીય પ્રદેશ છે. ૨૦ ફેબ્રુઆરી, 

૪% | ૧૯૮૪ના રોજ આ પ્રદેશને ભારતના ર૩મા રાજ્ય તરીકે 

માન્યતા અપાઈ હતી. ૧૯૪૨ના વર્ષમાં કેન્દ્રશાસિત 

પ્રદેશ બનવા પહેલાં સુધી મિઝોરમ આસામ રાજ્યનો 

એક જિલ્લો હતું. ૧૮૯૧ના વર્ષમાં બ્રિટિશ અધિકારમાં 

ગયા બાદ કેટલાંક વર્ષો સુધી ઉત્તર લુશાઈ પર્વતીય 

ક્ષેત્ર આસામમાં તથા અડધો દક્ષિણી ભાગ બંગાળને આધીન રહ્યો હતો. 

૧૮૯૮માં આ બંને વિસ્તારોને સામેલ કરી એક જિલ્લો બનાવવામાં આવ્યો 

જેનું નામ લુશાઈ હિલ્સ જિલ્લો રાખવામાં આવ્યું તથા તેને આસામના મુખ્ય 

આયુક્તના પ્રશાસન હેઠળ મૂકવામાં આવ્યો.૧૯૪ર૨માં પૂર્વોત્તર ક્ષેત્ર પુનર્ગઠન 

અધિનિયમ લાગુ પડવાને કારણે મિઝોરમ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ બની ગયું. 

ભારત સરકાર અને મિઝો નેશનલ ફ્રન્ટ વસ્યે ૧૯૮૬માં થયેલા ઔતિહાસિક 

સમાધાનના ફળ સ્વરૂપે ૨૦મી ફેબ્રુઆરી, ૧૯૮૪ના દિવસે મિઝોરમને પૂર્ણ 
રાજ્ય તરીકેનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. 


કામરેજનાવલથાણ ખાતે જિલ્લાકક્ષાનોખેલ મહોત્સવ યોજાયો 
કામરેજ: કેન્દ્ર સરકારના યુવા કાર્યક્રમ અને ખેલ મંત્રાલય હેઠળના 
નેહરૂ યુવા કેન્દ્ર-સુરત દ્વારા જિલ્લા યુવા અધિકારી સચિન શર્માના 
માર્ગદર્શનમાં કામરેજ તાલુકાના વલથાણ સ્થિત ડ1ઇ// ઈન્ટરનેશનલ 
સ્કુલ ખાતે જિલ્લા સ્તરીય ખેલ મહોત્સવ યોજાયો હતો. જેમાં કબ્બડી , 
ખોખો, વોલિબોલ, દોડ જેવી વિવિધ સ્પધઓમાં સુરત જિલ્લાના ૩૦૦થી 
પણ વધારે યુવાઓ-વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. આ 
કાર્યક્રમમાં વિશેષ અતિથિ તરીકે રમત-ગમત શિક્ષક સિમરનજીતસિંહ 
સહિત ભાવેશભાઈ, વરિષ્ટ શિક્ષક રાજીવ શર્મા અને યુવા ખેલાડીઓ 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ સંચાલન તાલુકાના રાષ્ટ્રીય યુવા સ્વયંસેવક 
મનોજ દેવીપૂજક તેમજ સત્યેન્દ્ર યાદવે કર્યું હતું. 


હતો. આઈ.આઈ.ટી.માં ભણાવવા માટે પિતાની પાસે 
ખાલી ખિસ્સા અને ભરપૂર સ્નેહ સિવાય કોઈ મૂડી ન 
હતી. આ યુવતી કહે છે કે મારા માટે ગુજરાત એટલે 
અલગ ભાષાનો, અલગ આહારનો અને અલગ લોકોનો 
પ્રદેશ. અનેક રીતે નિરાશ થવા માટે મારી પાસે પાકાં 
અને દસ્તાવેજી કારણો હતાં. પણ મારી નજર મારા 
માતા-પિતાની આંખોમાં અંજાયેલાં સ્વપ્નોને સાકાર 
કરવા મંડાયેલી હતી. વિદ્યાર્થીઓને જે અને જેવાં 
પ્રલોભનો ભરડો લઈ રહ્યાં હોય છે, તેવાં જ પ્રલોભનો 
મને પણ આકર્ષી રહ્યાં હતાં. પણ મા-બાપની આંખો 
નજર સામેથી ખસતી ન હતી. આજે મને ગૌરવ છે કે હું 
મર્સિડીસ કંપનીના કર્મચારી તરીકે મારા માતા-પિતાનું 
ગૌરવ બની છું... 

સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેના પરસ્પર પ્રેમના 
મહાયજ્ઞમાં ખુદની આહુતિ આપવી એટલે શાશ્વત 
વેલેન્ટાઈનની ખરી વસંત. તકલીફ તો એ છે કે આજે 
પ્રેમના ઉત્તરદાયિત્વને, પ્રેમના વ્યાપક ભાવને, પ્રેમની 
અનંત શક્તિને, પ્રેમની નિર્મળ નિર્દોષતાને અને પ્રેમના 
અમર સમર્પણને હાંસિયા પર ધકેલીને આકર્ષણના 
મેઘધનુષી તરંગોમાં રાચી રહેતી અપરિપક્વ 
તરુણપેઢીને જોઈએ છીએ, ત્યારે કોણ જાણે કેમ, પણ 
તેનાં મુખ્ય કારણોમાં આપણી આંગળી વિવેક વિના 
ઉપયોગમાં લેવાતા સોશિયલ મીડિયા તરફ ચીંધાયા 
વિના રહેતી નથી. 

સરળતા સાથેનો પરસ્પરનો સંપર્ક અને 
પરિપક્વતા વિના કૉળી જતા સંબંધો આપણા ટીનએજ 
સંતાનોને ઝેરની બોટલો, ફાંસીના ફંદા કે પછી ડગ જેવા 
વ્યસનોની જજાળમાં ધકેલી આપે છે.. 

જરા બાળકોને વાલીઓએ એ અનુભવ 
કરાવતા રહેવા જેવું છે કે તારી ગમે તેટલી મોટી ભૂલ 
થાય, અમે ક્ષમા અને હેતપૂર્વક તારી સાથે છીએ.. 

હજુ હમણાં જ મેં એક શાળામાં 
વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યું હતું કે માતા-પિતા તમારો એક 
દિવસનો કેટલો ખર્ચ ઉઠાવે છે? અને આવનારા 
સમયમાં તમે સેટ નહીં થાઓ, ત્યાં સુધી કેટલો ખર્ચ 
કરવાનો આશરે બાકી રહેશે..? 22 વર્ષ સુધીની જ 
ગણતરીનો અંદાજિત આંકડો જોતજોતામાં 30 લાખ 
રૂપિયાથી આગળ પહોંચ્યો. જો એક બાળક પાછળ મા- 
બાપ આથિક રૂપે જ આટલું ઘસાય છે, તો બે કે ત્રણ 
બાળકો માટે બીજા 15 થી 20 લાખ ઉમેરવા જોઈએ? 

બે થી ત્રણ સંતાનોને ઉછેરવામાં આશરે 70 
લાખની આસપાસનો ખર્ચ ઉઠાવનાર માતા-પિતાઓએ 


રે સૌને વાંઢાયવાળી માત 


તા.૨૨-૨-૨૦૨૩ને ૧ બુધવાર ફાગણ સુદ-ત્રીજા 
ઝવેરબેન શ મજી લધા 


ધોળુ પરિવા ઃ 
વિજય મુહર્ત વિજ 
યજ્ઞશાળાના , કાર્યની શુભ 


£૬.,#%૬#111₹૬#1. .%ક્૩ 5-1ર૦6 
£૩૦૦૦૦6રક5 ૬:૦૨ "૪૦૦૬.ર #ક4બકદ 


ક્યારેય એ સમર્પણને આંગળીના વેઢે ગણાવ્યું નથી. 
મને લાગે છે કે આજના સમયમાં આ મોટી ભૂલ છે. 
તમારા આર્થિક સમર્પણની જાણ બાળકોને 
અનિવાર્યપણે થતી રહેવી જોઈએ. 

તમારા બાળક માટે તમે વહાવેલા 
ઈમોશનલ રોકાણનું ખરેખર કોઈ મૂલ્ય છે? કદી નહીં. એ 
વહાલ અમૂલ્ય છે. 

પરંતુ જો તે પણ સંતાનોના અનુભવમાં 
લાવી શકાય, તો તેમને એ વાતનો અહેસાસ અવશ્ય 
રહેશે કે ઉંમરના જોશમાં પ્રેમના નામે વેવલાવેડા 
કરવાને બદલે અમર પ્રેમની શાશ્વત નિશાની જેવા 
માતા-પિતાને શાશ્વત અને શ્રેષ્ઠ વેલેન્ટાઈન ગણવા એ 
જીવનનો અનરાધાર આનંદ મેળવવાની એક માત્ર 
સાધના છે...મૂર્ધન્ય લેખક કિશનસિંહ ચાવડા પોતાના 
બાળપણની ગરીબી સંભારતાં લખે છે કે મારા ઘરે 
ધનતેરસની પૂજામાં હર સમય માનું એકમાત્ર મંગલસૂત્ર 
અને રૂપિયા પાંચનો રાણી સિક્કો મુકાતો. જ્યારે મને 
"નવગુજરાત" સાપ્તાહિકમાં નોકરી મળી, ત્યારે વાત 
વાતમાં હું બોલી ગયો કે સાયકલ હોય તો સારું પડે. 
સાંજે નોકરીએથી પાછો આવ્યો, ત્યારે આંગણામાં એક 
નવી સાયકલ જોઈ. મને એમ કે કોઈ મહેમાન આવ્યા 
હશે. પરંતુ માએ આવીને કહ્યું: બેટા, સાયકલ ચલાવી તો 
જો! તને ફાવે છે કે નહીં? જ્યારે મેં તેમ કર્યું, ખુશખુશાલ 
થઈને પાછો ફર્યો, ત્યારે મા ની આંખોમાં હર્ષનાં આંસુ 
અને હોઠ પર આનંદનો ગુલાલ છવાયો હતો...પિતાના 
સ્વર્ગવાસ પછી તે પહેલી જ વાર આટલી ખુશ જોવા 
મળી. મેં પૂછ્યું કે આ ક્યાંથી લાવ્યા? પણ માએ વાત 
ટાળી દીધી. કહે: હવેથી સાયકલ લઈને નોકરીએ જજે. 
થોડા સમયે ધનતેરસ આવી. પૂજા શરૂ થઈ, ત્યારે 
પૂજામાં કેવળ પાંચનો સિક્કો જ હતો... મને ફાળ પડી. મેં 
વારેવારે માને પૂછ્યું, પણ મા ખુશી ખુશી એક જ સ્વરે 
કહેતી હતી કે તું હવે જ્યારે સાઈકલ પર બેસે છે, અને હું 
જોઉં છું, ત્યારે મને મંગલસૂત્ર જ પૂજા થઈ રહી છે, તેમ 
લાગે છે...કિશનસિંહ લખે છે કે માએ મંગળસૂત્ર વેચીને 
મારી સુવિધા સાચવી હતી!મારી આંખો કૃતજ્ઞતાની 
ધારા વહાવી રહી હતી..." 

આજકાલ અનેક શાળાઓમાં એ પરંપરા 
બની રહી છે કે 14મી ફેબ્રુઆરીનો દિવસ "માતૃ-પિતૃ 
વંદના"ના નામે ઉજવે છે. માતા-પિતાઓને સાથે 
બેસાડીને દીકરા કે દીકરી દ્વારા વિધિવત્‌ પૂજન કરાય છે. 
અને ધો. 10, 12માં આવી ગયેલ દીકરો કે દીકરી જ્યારે 
છેલ્લાં વર્ષોથી માતા-પિતાને ભેટવાનું ભૂલી ગયા હોય 


તમારા ઘરન પાણીને ચેક કરાવવા તથા લાઇવડેમો જોવા મા 


માંઉમિયવીપ્રસસતાવામમીઇટણનોમભિકપીદારોવી 
સેમઠવશકિવેલિયસતરે મજમૂતભતાળ સંયોજક રિલેકપદેલ, 


જગતની જનની તેમજ કડવા પાટીદારોની કુળદેવી મા ઉમિયાના 
દિવ્યરથના સંયોજક વિવેક પટેલે 'ધબકાર ” સાથે નૌ વાતચીતમાં ઉમેયું કે 
આજની શોભા યાત્રામાં સમસ્ત કડવા પાટીદાર સમાજનો અકલ્પનીય સાથ 
અને સહકાર પ્રાપ્ થયો છે ઉત્તર ગુજરાત , સૌરાષ્ટ્ર તેમજ કચ્કના તમામ 
કડવા પાટીદાર પરિવારો સહભાગી બન્યા છે, મા ઉમિયાની પ્રસક્નતાના 
અમાીઇ્ાટણા નો અભિષેક પાટીદારોની સંગઠન શક્તિને વૈશ્વિક સ્તરે મજબુત 
બનાવશે તેમજ શિક્ષિત અને સંગઠિત સમાજના નિર્માબ્રથી રાજય, રાષ્ટ્ર 
નિર્માણમાં પાટીદાર સમાજ પથ દર્શકની ભૂમિકામાં હંમેશા અગ્રેસર રહે તે 
માટે અષ્બળ એટલે કે આત્મબળ, મનોબળ, વિદ્યાબળ , ધનબળ, 
આધ્યાત્મિક બળ , બુધ્ધિબળ , સંધબળ અને સંકલ્પ બળનો એક સાથે ઉપયોગ 
કરવા સૌએ મહાસાગર બની પ્રચંડ તાકાત ઊભી કરી ધર્મ સાથે શિક્ષણ , 
આરોગ્ય, સંગઠન, કૃષિ અને રોજગાર ક્ષેત્રે સમાજના નવા વિકાસની 
ક્ષિતિજો સર કરવા અને આવનારી પેઢીને આપણા માટે ગર્વ અનુભવી શકે 
તેવા દ્રઢ સંકલ્પમાં સહભાગી થઈ સુરત શહેર જિલ્લામાં વસતાં સેકડો 
સમસ્ત કડવા પાટીદાર સમાજના દરક ભાઈ બહેનોને સંકલ્પ લેવા માટે 
તેમણે અપીલ કરી હતી. દરમિયાન આજના કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા 
માટે કડવા પાટીદાર સમાજે ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો 


શોભાયાત્રામાં તમામ 
ભાઈઓ તથા બહેનો ડ્રેસ 
કોડમાં જોવા મળ્યા 


સુરત ખાતે મા ઉમિયા ના દિવ્યરથના 
આગમન સમયે સેકડો કડવા પાટીદાર પરિવારો 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ઉમિયા માતાજીના ભાવ 
પૂર્વક પૂજન અર્ચન કર્યા હતા તમામ બહેનો એક 
જ કલરની ડ્રેસ કોડ માં સાડી પરિધાન કરીને 
ઉપસ્થિત રહી હતી તથા ભાઈઓ અને યુવાનોએ 
એક જ કલરની સિમ્બોલ સાથેની જર્સી પહેરી 
હતી જે શોભા યાત્રામાં અનેરુ આકર્ષણ જમાવતી 
હતી હાજર બહેનો પૈકીના એક બહેને કહ્યું કે 
માતાજીના આશીવ(દ થકી સમાજના તમામ 
વગનો સામૂહિક વિકાસ થાય તેવી માતાજીને 
પ્રાર્થના કરી આજે સંકલ્પ લીધો છે. 


છે, તે સંતાનો આચાર્ય અને શિક્ષકોના આદેશથી ભર્યા 
સભાગૃહમાં વાલીઓને ભેટે છે, ત્યારે એ છ આંખોમાંથી 
વહાલપનો દરિયો જાણે દુનિયાને પખાળવા વહેતો થઈ 
જાય છે.. 


સુપ્રીમ કોર્ટે 14મી ફેબ્રુઆરીનો દિવસ "કાઉ 
હગ ડે" જાહેર કરવા અંગે મનાઈ ફરમાવી, તેની સાથે 
આપણને કંઈ વાંધો નથી. પરંતુ કેટલીક જાગૃત 
શાળાઓએ જે રીતે આ દિવસને નવો ટ્રેન્ડ આપ્યો છે, તે 
સંદર્ભમાં દરેક સંતાન આ દિવસ "પેરેન્ટ્સ હગ ડે" 
બનાવે તો આપણા બાળકોને સ્ટીવન કૉવીએ જણાવેલી 
પુત્રી જેવા પ્રશ્નો પૂછવા મજબૂર નહીં થવું પડે. પ્રસિદ્ધ 
જીવનશિક્ષક (લાઈફ કૉચ) સ્ટિવન કૉવી "સેવન હેબિટ્સ 
ઓફ હાઇલી ઇફેક્ટિવ પીપલ"માં એક ચોટદાર પ્રસંગ 
નોંધે છે: એક બાળકી પિતા પાસે રાત્રે 10:00 વાગ્યે 
આવી. પિતા કશુંક લખી રહ્યા હતા. ધીરેથી તેમનો હાથ 
સહેલાવી એ દીકરીએ પૂછ્યું: ડેડી, શું કરો છો?- લિસ્ટ 
બનાવું છું.- કોનું?” આવતીકાલે મારે કોને કોને મળવાનું 
છે, તેનું... ધીરેથી દીકરીએ પૂછ્યું: તેમાં મારું નામ 
છે?સંતાનો પર ઝરમર સ્નેહથી નિ:સ્વાર્થપણે વરસતા 
રહેવું તે માતા-પિતાના વેલેન્ટાઈન હોવાની ખાતરી છે, 
તેમ સંતાન પણ માતા-પિતાને વેલેન્ટાઈન જ માને છે, 
તેનું કોઈ લક્ષણ ખરું? છેક મહાભારતમાં ભીષ્મ- 
યુધિષ્ઠિરના સંવાદમાં તેનો જવાબ છે. આ શ્લોક 
સંતાનો જરા શાંતિથી વાંચે ને અનુસરે તો પરિવારોના 
ઓછામાં ઓછા ૨૦ થી ૩૦ ટકા પ્રશ્નો હલ થઈ જાય અને 
મા-બાપ "ચૈન કી નીંદ" તો માણે, ને પ્રસન્નતાથી 
આશીર્વાદ પણ વરસાવે. વાંચો આ શ્લોક : 


પોતાના પ્રિય પાત્ર સાથે વસંત જતુ 
માણવા માણી મોજના ઓડકાર લેવા તે કંઈ ખોટું નથી, 
પણ જો એ વેવલાઈના જ સ્તરે હોય ને પાછળથી 
શાશ્વત વ્હાલપની રોશની ઓલવાતી હોય, તો પ્રેમની 
પરિભાષા સમજવામાં આપણે નક્કી ક્યાંક ગોથું ખાધું 
છે... 


અવસાન નો! 


શીવજીભાઈ 
નાગજી રૂડાણી 
ઉમર :67 વર્ષ | તા. 19/02/2023 
કરછમાં ગામ દેવપર (યક્ષ) સ્થાનિક 


સ્વ: રવિલાલ 


નાથાલાલ ડાયાણી 
ઉમર :64 વર્ષ | તા. 19/02/2023 
કરછમાં ગામ કોટડા(જડોદર) 
હાલે છતા, કલકત્તા 


સ્વ: કરસનભાઈ 
હંસરાજભાઈ ભાવાણી 
ઉમર :82 વર્ષ | તા. 19/02/2023 
કચ્છ માં ગામ રસલીયા (સ્થાનિક) 


ઉનાઇ. ૦-૬-1૯૮૬ 
ડાળ 'તા/તા]1 111001), ડ11૫૦/ (૦. 186/187, ગબા 140. 7,8,9, €॥પવપલ 


ઉતા વ॥॥તાત્વા1 - 370201, ।વા1૦11, ઉપાંતાતા - 


11વાંત. 


1ત!૦ડ1૩001॥ નાં નિપતંતા॥ં - 100. 4-91 99791 57883 


છાર.-&૫૯૮ ૦૬૪1૮૬ 


1. 9પ 1£130750 - ॥#(3૩ર ળા 


૩. દ।4દ હા - 170 11-॥#/&ગ્ઇ 


પ્પ્ટાલઝાતાં - 110. 4- 91 98843 12266 
“લા તાતંગાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


2. પ ૪૦૬૩૭4૩૭4૩ - 1૬1-4180 414 4. ૫1./4૪૫૫//&&4 - &પણ810/4 20/0૬ 
8112૫૦૩511 0૩ાાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉતા|૦5।।ણાતાં - 110. #*૬91 78428 05202 


5. 11&005&0 - ૦0& : ।લાતાણાતાં - 110. 4-91 70202 74705ક 


8.1. -રછા15 


#4₹./%ઝ ૦₹₹1૮૬ 
45, ૦૦૦૭તડામ્ત €1૫૪૦૦4૮, ૦પામપ્કધંધુગ્ઘ, 
#«ાળાંઝંપ્યકતાં, 1૯.ધત0, બૉઘાંછ#લદ - 370 140. 
તલતાંડા0પણામ્કાં રઘતઝાવાં - 10૦. * 91 ૦૦254 9૦૪૦૬4૭૪ 
ઉણપાત્કાંછામ્કાં રઘતંઝાવાં - 10૦. * 91 ૦૦784 49205 


1વંડા1૦1છા્ાં - 110. 4-91 94826 95508 


₹ 3:૪૨ 124₹14₹£-553₹932 ૦૮ ૪૦૦૦ ##બળડદ; 


જાદારસ્તાાઇટ-(૪૯૧૬-૪%#૭૪" | ₹*1£ર૬-૬ર૬૬૧%-૪ ૭ 1 ઇ્ઘશરકછદ ૯ 


ટાર, (1 છાલા ૬141121015૬ 


1વવ૬1૩૦1-૩10ઝાં રિઘતંતા૩1: 9979352929 


141.1૬. 1117ણર 2૪1. 1૬19- 
1117ણદઃર 1(011૦ર1-૬ ર / પ4 ૦રબદાર ડઇળ૭ઝગા_।1દ।રડ 


#4દ:/%0 ૦11૮૬ 
5૩૫૫૪૦૪» £*૦. 186/187 શગ૦ ₹4૦. € 
વ્યાવત્તતાપ્યા7? - 370 201. ।વપધ્ત3, વ્ઘાંશત્યદ - 119તાંઝ. 


£:2૯.9૦1 દર .ષ૦ 1107ણદાર 10 11 ૦ર૧1 ૬ર 


#4૬:/%0 ૦11૮૬ 
₹1દ ₹4૦. 3. ૦૮૦૫તમ્ત ₹1૦૦૮, “૦ ₹૨૦. 26. 
5૦૦૬૦૮ - 3. '/છઇ ૯1પ્ાપ્ટ%/છ “શઞઝઝ્યતઇ૪મ્છા0દ, બકામ્તાપ્ાતાપ્લ૪૩ 
1૬૬૦43, બઘાંછત્કદ - 370 204. 
ઇ૩ામ્યત્સદાઝાપ્ઝાં રઘાતઝતઃમાં - (10૦. *૦૧1 ૦૦7૦૧ 57884 


